V 


I 


(U^ 


/^. 


UM 

STIPTSBOKASAFNID 

t  REYKJAVIK 

EPTIR  BOKAVOBDINN 

j6n  arnason. 


REYKJAVIK. 

{  PRENTSMIDJU  ISLANDS.    EINARI>(5rDARS0N. 
1862. 


,^Blindur  er  boklaus  maSur",  scgir  sannmseli  eitt,  sem 
vjer  Islcndingar  konnumst  allir  vib,  og  likjumst  i  ^\i  oSr- 
um  menntubum  t)j6?)um,  sem  ekki  Ijykjast  geta  fullt)akka& 
t)a&  forsjoninnl,  ab  far  geti  notib  dteljandi  hagsmuna, 
fr(55Ieik3  og  anaegju  af  bdkiim,  baebi  einstakra  manna  og 
opinbcrra  bdkasafna,  sem  almennfngur  sctti  ekki  annars  kost 
a.  p6  eiga  opinberu  bdkasdfnin  ab  gjora  me^t  ab  i  J)e3SU 
falli,  samkvffinit  tilgangi  si'nuni,  lp\i  fjeim  er  [)ab  einum 
setlandi,  ab  hafa  efni  a  ab  eignast  [)au  rit,  sem  einstokum 
monnum  er  um  mega  ab  kaupa,  og  ef  til  vill  ekki  i)arf(; 
ab  eiga,  eptir  ab  |)eir  hafa  farib  yfir  t)au  til  Iilitar.  Af 
[)essu  keppast  allar  sibabar  l)j6bir  vib,  ab  koma  upp  hja 
sjer  svo  gdbum  bdkasofnum,  sem  efni  {)j6barinnar  (rikisins) 
ftrast  leyfa,  og  sem  samsvari,  sem  mest  aubib  er,  J)orfum 
landsmanna  og  krofum  ti'manna ;  stjdrnendurnir  finna  skyldu 
sina  1  ab  stubla  til  fjessa  at"  ollum  nijetti,  og  J)jdbt)ingin, 
J)ar  sem  t)au  hafa  fjarforrajbi  landanna  i  honduni,  leggja  slik- 
um  stofnunum  drlatlega  fje  til  eflingar  og  aukningar,  um- 
hirbingar  og  vibhalds;  eins  er  aptur  a  hinn  bdginn  alin 
(inn  fyrir  \>\i,  ab  slik  sofa  verbi  J)jdbinni  sjalfri  ab  sem 
mestum  notum, 

Vjer  I.ilendingar  vorum  einnig  svo  heppnir,  ab  boka- 
safn  var  stofnab  handa  oss  j  J)ab  er  ^^stiptsboliasafnidv, 
bokasafn  alls  landsins  i  Reykjavik.  Ilinn  fyrsti  frum- 
kvobnll  til  t)e3s  var  hinn  mikli  menntavinur  konferenzrab 
C.  C.    Rafn   i   Kaupmannahofn,    sem    lengi   hefur    reynzt 


safninu  hinn  niesti  bjargvsettur.  Ilann  kom  fotunnm  fyrst 
undirsafnib  1818,  og  safnabi  handa  [txi  mikluin  bdkagjof- 
um  b£e?)i  i  Danmork  og  viSar.  Eptir  Ipsib  gekkst  bok- 
menntafjelagib  fslenzka,  aem  avallt  hefur  synt  bdkasafninu 
hinn  iiiesta  soma,  og  stiptsyfirvoldin  fyrir  frekara  fyrir- 
komulagi  safnsins,  og  sdfnubu  handa  t)vi  basM  hjer  a  landi, 
og  logbu  kroptug  meifcmffili  sin  til  J)e33  vib  stjornina,  at) 
hun  styrkti^  safnib  f  fyrstu  meb  fjegjofuni  og  bdkum  fra 
ymsum  visindastofnimum  i  Danmorku.  t>rju  registur  hafa 
verit)  saniln  yfir  safnib;  bib  fyrsta  l)eirra  var  prentaS  a 
kostnab  bdkmenntafjelagsins  1828  i  Kanpmannahofn.  Atti 
l)a  safuib  3,777  bindi.  Annab  registrib  var  prentab  1842; 
en  af  J)vi  er  ekki  aubvellt  ab  sja',  bve  miirg  bindi  safnib 
hefur  t)a  att.  fribja  registrib  var  samib  arin  1849  og 
1850,  og  er  enn  dprentab;  mun  IpA  safnib  hafa  att  hjer 
urn  bil  6000  bindi  eptir  allt  rdskotib,  sem  haft  var  '&  \i\'i 
arin  1847  og  1848;  J3vi  l)a  (1847)  var  safnib  allt  rifib 
nibur,  llutt  upp  i  skdla,  hlabib  t>ar  i  hlaba  i  a!t)ingi3saln- 
um,  me^an  ddnikirkjan  var  undir  abgerb  {)essi  arin  —  en 
a  lopti  hennar  hefur  l)ab  jafnan  verib  geynit  —  og  siban 
flutt  1  dyngju  ofan  a  kirkjulopt  aptur.  Eptir  t>etta  \)6tti 
ekki  van^jorf  a  nyrri  niburrobun  safnsins  og  nyju  regidtri, 
en  t)6tt  talsvert  va^ri  til  af  reglstrinu  fra  1842^.  tab 
gefur  ab  skilja,  ab  safninu  hefur  ekki  i  neinu  tilliti  farib 
fram  vib  flutninginn  fram  og  aptur,  og  upp  lir  t)vi  kldrinu 
er  nijer  ekki  grunlaust  urn,  ab  sumir  velgjorbamenn  safns- 
ins  erlendis  hafi  farib  ab  trjenast  upp  a  ab  senda  \)\\,  eptir 
J)vi  sem  heyrzt  hefur  eptir    nokkrum    l)eirra,    ab  Jjeir  vissi 


1)  Sja  Lagasafn  handa  Island!  VIII,  231.  f.  bis.  370.  f.  379.  381 
385.  f.  410.,  467.  nCI.  f.,  600.  f.  IX.  108.  bis.  197.  f.  397.  f.  og 
500.  bis. 

2)  Sja  Ny  Felagsrit,  4.  ^r,  131.  — 142.  bis. 


ekki,  hvort  stipts.bdkasafnic)  vaeri  til,  eta.  ekki,  J)ar  sera 
l>ess  vseri  ab  engu  getib,  hvorki  i  sjerstokum  skyrslum,  nje 
heldur  i  bUitnnum,  sem  prentub  liafa  veriS  lijer  i  bsenum 
nu  1  samfleytt  16  ar*,  nema  ef  telja  skykli  aS  tvisvar  haft 
verib  auglystar  reglur  fyrir  bokautlani,  i  2.  ari  t>jdSdlf:S 
1850,  nr.  47,  187. — 188.  bis.,  og  i  sania  blaos  6.  a'ri,  nr. 
143,  205.  bis.,  1854,  seni  hafi  veriB  svo  lagaf)ar,  at  l^tet 
t)vi  mibur,  hafi  ekki  laSaS  nienn  at  safninu,  hvorki  til  at 
leita  sjer  t)ar  bdkala'ns,  nje  til  at  hlynna  ab  t)vi.  Auk  J)essa 
hefur  hin  islenzka  stjdrnardeild  i  brjefi  13.  jiini  1860^  skyrt 
nokkub  fra  safninu,  og  Islendingur  getib  J)e.53  f  2.  ari,  nr.  16. 

Ba?bi  sk3Tsluley-i&  urn  {)essa  opinberu  stofnun  lands- 
ins  og  niibur  heppilegt  fyrirkomulag  a  utlansreglunum 
hefur  kniib  nienn,  hxU  innlenda  og  utlenda,  til  at  skora 
a  mig,  sem  kunnngan,  ab  skyra  fra  {)vi,  hvab  safninu  libi, 
siban  eg  tdk  vib  J)vi  1849  eia  1850  Jeg  hefi  vibrab 
t)etta  fram  af  mjer  hingab  til,  ekki  af  \)\i  ab  ekki  \xvi 
mal,  J)d  fyr  hefM  verib,  ab  auglysa  astand  safnsins,  heldur 
af  J)vi  ab  jeg  hefi  buizt  vib,  ab  stjornendur  {less  uiunda 
gjora  J)ab.  En  af  J)vi  malib  snertir  mig  ab  nokkru  leyti, 
skal  jeg  ekki  meb  oUu  skorast  undan  ab  skyra  fra  JDcini 
atribum,    sem    mjer    era    kunnug    lijer  ab  lutandi. 

Jeg  get  t)a  fyrst  og  fremst  ftillvissab  Ipa,  sem  kynni 
ab  halda,  ab  stiptsbnkasafnib  va?ri  libib  undir  lok,  um  J)ab, 
ab  \iiit  er  enn  vib  lybi,  \)6  jeg  geti  ekki  dulizt  J)ess,  ab 
heldur  sje  farib  ab  dofna  yfir  absdkn  ab  safninu,  einkum 
2  nsestl.  ar,  og  skal  jeg  frera  sonnur  a  mal  mitt  meb 
stuttu  yfirliti  yfir  [lau  bindi,  sem  Ijeb  hafa  verib  og  lesin, 
fra  \i\i  litla'nib  byrjati  aptur  16.  sept.  1850  og  til  31. 
desember  1861 : 

1)  Sji  f>ju^oir,    U.   ar,  nr.   '21. -■2-2.,   82.   bis. 

2)  Sja   Tic)indi  um  stjikuarmalefni  Islands.  YII.  361.  — 363.  bl§. 


Fra  16.  sept.  1850  til  12.  sept.  1851  voru  55  lantakendur 
og  1545  bindi  ut  Ijeb. 

—  13.  sept.  1851  til  31.  des.  1852  voru  64    lantakendur 
og  1518  bindi  I'lt  Ijeb. 

—  1.  Jan.  1853    til  31.    des.    1853  voru    64  lantakendur 
og  1193  bindi  iit  Ijeb. 

—  1.  Jan.   1854    til    31.  des.   1854  voru    58    lantakendur 
og  1422  bindi  ut  Ijeb. 

—  1.  Jan.  1855    til  31.    des.  1855  voru    42    lantakendur 
og  1296  bindi  ut  Ijeb. 

—  1.  Jan.  1856    til    31.  des.    1856  voru   39  lantakendur 
og  879  bindi  ut  Ijeb. 

—  1.  Jan.  1857    til    31.  des.  1857  voru    45    lantakendur 
og  1085  bindi  ilt  Ije^. 

—  1.  Jan.  1858    til  31.    des.  1858    voru    48  lantakendur 
og  1278  bindi  lit  Ijeb. 

—  1.  Jan.  1859  til  31.  des.  1859  voru  43  lantakendur  og 
1190  bindi  ut  Ijeb. 

—  1.  Jan.  1860  til  31.  des.  1860  voru  37  la'ntakendur  og 
918  bindi  tit  Ijeb. 

~  1.  Jan.  1861  til  31.  des.  1861  voru  36  lantakendur  og 
651  bindi  tit  Ijeb. 
pegiiT  litic)  er  a  lantakendurna,  verba  ^eir  ab  mebal 
tali  ^essi  11  ar  rumlega  48  a  a'ri,  en  Ijeb  og  lesin  bindi 
af  safninu  eins  ab  mebaltali  a  ari  nalega  1180.  Gerbi 
mabur  mi,  ab  8000  bindi  vreri  til  a  bokasafninu,  ^a.  Jjyrfti 
til  ab  lesa  t)a  bindatijlu  rumlega  6V2  ar,  meb  jafnmorgum 
lantakendum,  og  jafnniikilli  lantoku,  og  verib  hefur  ab  meb- 
altali. En  l^egar  litib  er  til  |)es3,  hversu  lantakendum 
hefur  frekkab,  og  bindatalan  minnkab,  seni  lesin  hafa  verib 
einkum  niestlibib  ar,  er  aubsjeb,  ab  {jessi  acetlun  kemst 
hvergi  nserri  heim.     Svo  er  sumsje  varib,  ab  flestar  ba^kur 


safusins  stand;i  ohreiffear  fir  eptir  ar,  aferar  en  skemmtibsek-. 
ur,  ela.  J)fer  bsekur,  sem  einungis  eru  lesnar  i  ^\i  skyni^ 
t)dtt  fraebibfekur  sje,  og  kenmr  ^a&  nielbfram  af  ^\i,  a&  uU 
lansfrestur  bokanna  er  svo  stuttur,  ab  menn  sokum  J)esa 
geta  varla  hjer  i  boenum  notaS  til  hli'tar  visindabsekur  af 
safninu,  l^\i  sibur  ab  obrnni  lengra  i  burtu  detti  i  hug  a5 
bibja  urn  t)«r  i  t^i  skyni,-  t>ess  vegna  eru  l^xr  flestar  o- 
hreifbar;  en  skeninitiba3kurnar,  sem  Reykvfkingar  einir  mega 
la'na  eptir  6.  grein  utlansreglnanna,  halda  skemur  kyrru 
heima  fyrir.  V?eri  mi  hvorki  skemmtibsekur  til  a  safninu, 
seni  margt  ma  segja  urn,  hvort  ab  eigi  ab  vera  ^ar,  nje 
heldur  fornspgurnar  islenzku,  er  jeg  ekki  ohraeddur  um,  a& 
lantakeridnriiir  tyndi  gobum  mun  betur  tolunni,  ef  ekki  vseri 
ijptur  rymkab  uni  utlanstfmann  a  visindabokum,  og  gjort 
3V0  frjalalegt  sem  aubib  yseri;  en  um  utlan  a  skemmtibok- 
um  setti  alls  ekki  ab  rymka  hjer  i  btenum  eba  i  Kjosar- 
og  GuUbringusyslu,^  eins  og  ekki  sjest  heldur,  hvers  vegua 
einuni  er  gjort  ligerra  ^undir  hofbi  en  obrura  raeb  utlan  a 
J)eim.  tab  er  tjvi  mm  skobun,  ab  safnib  geti  ekki  meb 
t)essari  tilhiigun  ^  orbib  landsmonnum  ab  ^vi  libi,  sem  til 
hefur  verib  aetlazt  bsebi  fyr  og  sj'bar  af  {jessari  t)j6bstofn- 
un,  og  a  ab  vera, ,  elns  og  fess  er.  a  hina  hlibina  vart 
vsentandi,  ab  landsmenn  hlynni  ab  safninu,  nieban  svona 
stendur,  eins  og  [)eir  annars  mundu  iinna  sjer  ekylt. 

t^ab  va;ri  offetlun  ab  yil[a  krefjast  Jjess  af  boka- 
safninu,  ab  t)ab  hefbi  til  allar  bsekur,  sem  hverjum  einum 
kynni  ab  detta  i  hug  ab  bibja  um;  enda  vantar  raikib 
a,  ab  svo  sje,  og  mun  seint  verba,  meban  ekki  er  logb 
meiri  rajkt  vib  f^essa  stofnun.  Safnib  er,  eins  og  kunnugt 
er,  upphaflega  orbib  til  af  eintoinum  gjofum  velgjorbamanna 
{)ess,    og  a  sama  h;itt  hefur  ^ab  mestmegnis    aubgazt  sib- 


an,  en  hefur  Iftil  efnH  til  ab  kaupa  bsekur  fyrir.  p\i  er 
cngin  fur?ia  t)d  ab  ^aib  vanti  margar  t)ser  bsekur,  sem  ^']6t- 
nytar  eru  og  oskandi  vasri  ab  vseri  til.  Ab  visu  hefur  ftab 
drjugum  aubgazt  af  bokum  siban  1850  fyrir  gjafir  ymsra 
vfsindastofnana  og  velvild  gdbra  manna,  og  eru  sunit  af 
|)vi  agffitisgob  verk,  en  ekki  alsendis  almenningsmebfseri. 
Sibustu  7  arin  hefur  safnib  og  keypt  fleiri  og  fserri  bsekur 
4rlega,  og  t)6  rumib  banni  mjer,  ab  gjora  hjer  svo  glogga 
grein  fyrir  J)e35um  vibbaittu  bokum,  sem  jeg  vildi  og  ffitti 
ab  Tcra,  set  jeg  ^6  hjer  eptirfylgjandi  yfirlit  eptir  arum  fra 
16.  sept.  1850  til  31.  des.  1861: 

Arib  1850—51  bsettust  safninu  gefins     ...     17  bindi. 
Fra  1851  til  31.  des.  1852  bsettusl  safn.  gefins     018     — 
Arib  1853  bsettust  safninu  gefins      ....     153     — 

—  1854       —  -         — 89     — 

—  1855       —  -         — 189     - 

—  1856       —  —        — 183     - 

—  1857       —  —         — 563     — 

—  1858       —  —        — 140    — 

—  1859       -  —        — 270    — 

—  1860       —  -         — 349     — 

—  1861       —  —         —    .     .     .     .     .     204     - 

Samtals  gefins   2775  bindi. 
Arib  1855  keypt 151  bindi. 

—  1856      - 72     — 

—  1857      — 1      - 

Fyt     224     — 

1)  Eptir  auglysingn  stjornendanna  sjalfra  i  6.  ari  fijo^bolfs,  205. 
bis.,  atti  safnilb  \>i  (1854)  nm  2  0  00  rd.  i  sjofei,  og  i  Ti?:indnm  iim 
6tji5rnarmalefni  Islauds,  VII.  362.  bis.  stendur,  alb  Jialb  eigi  2343  rd.  1860, 
og  af  irsrentunum  skuli  jafnan  leggja  upp  50  id,;  annat)  er  mjer 
ekki    kuuuugt  una   fj^rhag    safns  J)essa. 


9 

Flutt  224  blndi. 

Arib  1858     — 5     — 

—  1859      - 142     — 

—  1860      - 4     — 

—  1861       - 60     — 

Samtals  keypt  435  bindi. 
t>etta  a?tti  a?)  vera  alls  3210  bindi;  en  abgsetandi  er,  a& 
lijer  eru  talin  sem  blndi  ekki  einungis  bepti  af  bdkum,  sem 
ekki  er  nema  li'tlll  partur  af  blndi,  heldur  og  einstok  bIo6, 
t.  d.  hver  ein  graf:5kript  og  verMagsskra  fra  prentsmibjunni 
hjerna,  e^a  lagabob,  sem  ut  iiafa  konii5  sjeratcik,  svo  a& 
l)etta  eru  ekki  bindi  i  raun  rjettri,  [)6  svo  sje  tallS.  fess 
vegna  getur  |iab  og  vart  verlb  rjett  hermt,  sem  stcndur  i 
I'yr  nefndu  brjefi  liinnar  i.-slenzku  stjornardeildar  13,  juni  1860, 
ab  t)a  hafi  verib  til  f  safninu  yfir  10000  bindi;  {)vi  {jau 
eni  l)ab  ekki  enn,   \)6  allt  6je  tallb. 

Allt  ah  einu  ma  iegja,  [)egar  litib  er  a  na;st  fyrirfar- 
andi  yfirlit,  ab  safniS  hafi  aubgazt  stdrum  og  haft  nalega 
einstakt  gjafalan  si'ban  1850,  og  [)vf  er  J)a&  i  alia  sta&i 
skylt,  ab  jeg  getl  hjer  {)elrra  stofnana  og  einstakra  manna 
ab  nokkru,  sem  orMb  hafa  til  ab  aubga  J)ab,  lp6  jeg,  J)vi 
mibur  eigi  ekki  kost  a  ab  lysa  bdkunum  sjalfum  itarlegar 
eba  efni  t)eirra,  eins  nakviendega  og  t)orf  vaeri.  Jeg  set 
[)a  hjer  bdkagjafirnar  eptir  londum,  byrja  a  J)eim,  sem 
mest  hafa  til  bigt,  og  held  -svo  nibur  eptir. 

island.  ,^HoIt  er  heima  hvab"  stendur  par,  og  svo 
hefnr  stlptsbdkasafninn  reynzt,  \)\\  llest  befur  [)vi  ba^tzt  af 
bdkum  fra  Islendingum,  en  l}dtt  ^ixt  fai  hvorki  dkeypi* 
bajkur  l)jer,  sem  prentabar  eru  a.  Akureyri,  nje  heldur  t)ser 
islenzkar  ba)k\ir,  sem  prentafar  eru  i  Kaupmannahofn  af 
(ibrum  en  bdkmenntafjelaginu.  Fr;i  prentsmibju  landsins  i 
Reykjavfk    befur  bdknsat'nib    fengib  a'rlega,    \}.\b    sem    t)ar 


10 

hefiir  veriS  prentab  siban  1852;  t)ab  eru  349  bindi,  e^a 
rumur  jjribjungur  af  olluni  J)eiin  btlkuin,  seni  [)vi  hafa  bsetzt 
fra  Islendingum  siban  1850.  En  af  J)elm  bukum,  sem  hjer 
voru  prentabar  fra  1844  til  1851,  niun  \>Ah  eiga  ab  eina 
3  eBa  4  bindi, 

Bokmenntafjelagib  hefur  og  haldib  fram  hinni  soniu 
velvild,  sem  t)ab  hefur  synt  safninu  fra  {)vi  fyrsta,  ab  |)ab 
var  stofnab,  og  hefur  forseti  deildarinnar  hjer  jafnan  avis- 
ab  ^\i  arlega  siban  1853  Ipxr  bcnekur,  sem  fjelagib  hefur 
gefib  ut,  eins  og  einnig  \>xr  bokmenntafjelagsbsekur,  sem 
safnib  atti  ekki  abur,  ab  [)vi  leyti  sem  \)xr  voru  til  dseld- 
ar.  Siban  1853  hefur  bokmenntafjelagib  {^annig  lagt  ab 
morkum  vib  safnib  73  bindi. 

Fra  stiptsskrlfstofunni  hefur  safnib  fengib  fyrir  gnbvild 
hlutabeigenda  t)ar  bsebi  tilskipanir,  opin  brjef  og  auglysing- 
ar,  sem  b^"g<i^  bafa  verib  seridar  fra  stjorninni,  alls  109 
nr.  sfban  1855. 

Af  einstokum  inonnum  ma  jeg  telja  fremstan  herra 
Jon  Sigurbsson  skjalavorb,  sem  hefur  annabhvort  ar  sent 
safninu  eba  faert  \i\i  sjalfur  baekur  ab  gjof,  og  auk  t)es3 
Icomib  t)ar  avallt  fram,  sem  safninu  hefur  verib  til  gobs, 
eins  og  \)eis  manns  er  von  og  visa.  Fra  honum  eru  kom- 
in  alls  133  bindi,  ^ar  af  eru  2  handrit. 
Fri  fyr  nefndum  3  stofnunum  og  Joni  eru  komin 

alls 664  bindi  (nr.) 

—  Dr.  sal.    H.  Scheving^    (t)ar  af  32  nr.  i 


Flyt  664  bindi. 


1)  I860  gaf  Dr.  Scheviiig  safiiiuu  22  iir.  af  haudritum,  semi 
Hans  heitinn,  sonur  bans,  hafti  att,  og  er  inargt  af  \)eUn  aJliuerkilegt; 
en  aril5  sem  leib  gaf  hann  t)vi  bin  85  bindin;  eru  Jja^i  allt  gfibar 
baekor,  flestar  lati'nskar  og  gn'skar,  en  mest  kve^iir  J)d  a^  um  band- 
ritin,  10  nr.,  J'jvi  [jar  a  raetal  eru  4  uritasofn  eptir    liarin   sjalfan  og  2 


II 

Flutt    6G4  bindi. 

Iiandritum) 107  — 

Fra  Consiil  og  kaiipm.  M.  Smith     .     .     .     105  — 

—  Skolakennara  H.  Kr.  Fribrikssyni  ({)ar  af 

7  nr.  1   handritum) 38  — 

—  Professor  P.  Pjetiirssyni        ....       28  — 
■r^  Fni  S.  Tliorgrimsen ,    mi    i  Khofn,   (allt 

-    •    handrit) 13  — 

—  Stiident  P.  Palssyni'  (jiar  af  2  handrit)      7  — 

—  Sjera  Svb.  Ilallgriinssyni  a  Glajsibse  .  7  — 

—  Bokbindara  J.  Borgtirfcingi  a  Akureyri  {\)av 

af  1   handrit) 7  — 

—  Student  Anton  Moller 4  — 

—  Biskupi  H.  G.  Thordersen     ....  3  — 

—  Etazrabi  Th.  Junasson 3  — 

—  Konferenzr.  B.  Thorsteinson,  handr.    .  2  — 

—  Student  II.  sal.  Scheving 2  — 

—  Amtmanni  P.  Havstein 1  — 

—  Sjera  Skilla    Gislasyni    a    Brei?!ab6Ista&, 
handrit 1   — 

—  Sjera  p.  profasti  Jnnssyni  i  Hvanimi  1    — 

Flyt  993  bindi. 

eptir  a^ra.     Stiptsbokasafniib    m^  mei)  fyllsta  rjetti  harma  J)enna     old- 
ung,  seta  Ijet  sjer  jafn  annt  nm  i)alb,  eins  og  hann   setti  J)at)  sjilfur. 

1)  Enginn  lualbur  hefur  a  seiiini  arum  verib  jafii  J)arfur  bokasaf'ninu, 
og  l)essi  malbur,  eba.  lagt  meira  I'si'ilurnar  fyrir  l)ai5,  Jjar  sem  hann  hefnt 
jafiit  og  t)jett  verib  ab  biiida  inn  handrit  t)ess  met)  einstakri  aliic)  og 
vandvirkni,  skrifa  upp  og  lappa  \ih  Jjab,  sem  svo  var  a  sig  komib,  ab 
{)aib  Jjoldi  ekki  band  an  |)ess.  Hann  hefor  og  skrifab  upp  yflrlit  yfir 
efnib  i  hverri  bok,  sem  hann  er  buinn  met),  en  J)ac)  er  niegin  hlati 
handritanna,  svo  lir  {)essii  yrbi  fyrst  \iniiandi  vegur,  ab  semja  greini- 
legt  registnr  yflr  handrit  safnsins.  Pall  bet'iir  varib  til  {)essa  b;et)i 
efmim,  ti'ma  si'num  og  kruptnm  alTcg  endurgjaldslaust  hiugati  til. 


Flutt  993bindi. 
Fra  Obalsbdnda    Hjalmi    Pjeturdsyni  i  Nor?)- 

tungu,  handrit 1  — 

—  Faktor  Ola  Finsen 1  — 

—  Faktor  p.  Jonatanssyni  i  Flensborg    .         1  — 

Alls     996  bindi. 

pd  tel  jeg  Svia  J)e3su  naest,  sem  mestan  soma  hafa 
synt  t)essari  t)jdSstofnun  vorri  a  l)esgu  ti'mabili  af  utlend- 
um  l)jd(bum.  pab  eru  morg  vfsindafjelog  og  margin  ein- 
Btakir  menn  seSri  og  la'gri  i  Sv){)jdfe,  aem  tdku  sig  saman 
um  J)etta,  mest  og  bczt  fyrlr  milligongu  herra  A.  Rydqvists, 
bokavar^ar  1  Stokkhdlmi,  og  sendu  safiiinu  fyrst  1852  hjer 
um  bil  halft  6.  hundrab  binda,  einhver  bin  beztu  verk 
eptlr  Svja  sjalfa,  og  i  annab  sinn  1857  yfir  100  bindi; 
vora  |)au  sum  framhald  af  binum  fyrri,  og  svo  onnur 
ny.  Ein  \isindastofrmn  er  {)ab,  sem  si'ban  hefur  nsestum 
^rlega  sent  safninu  arsrit  sfn,  en  ^aih  er  bib  konunglega 
vfsindafjelag  i  Uppsolum.  Eru  mi  alia  komin  hi'ngab  fra 
Svj[)jdb  657  bindi.  ^ab  er  mselt,  ab  l)essi  g}oi  fra  Svium 
sje  svo  undirkorain,  ab  |)egar  registrib  yfir  stiptsbdkasafnib, 
sem  prentab  var  1842(?),  kom  J)angab  i  land,  f£eri  Sviar  ab 
3koba  t)ab,  og  leita  i  \)\'i  ab  svenskum  bdkum,  og  hafi  ^elm 
bloskrab,  er  l)eir  fnndu  ekki  nema  eina  eba  tvser  i  ollu 
safninu,  enda  hafa  ^eh  mi  baett  heibarlega  lir  l)6rfnm  vor- 
um,  og  synt  i  J)vi,  ab  t)eir  gangast  vib  frsendsemi  ^orri  ab 
fornu  fari. 

Fra  P^zkalandi  hefur  safnib  fenglb  me.-itar  gjafir  fra 
litlondum,  naest  Svijjjdb;  eru  [)aer  bipkur  allar  fra  ein- 
stokum  monnum,  og  t>d  langflestar  fra  einum  (Brockhaus). 
sem  enginn  veit  a5  hafi  att  neitt  vib  Island  ab  meta.  pC 
hefur  nderStettische  Ausschusz  fiirPommersclie  Geschichtii 
und  Aiterthumskunde«    sent  hingab  arlega  arsrit  sfn  lang; 


13 

lengi,  liklega  fyrir  tilstilli  herra  konferenzr.iSs  Rafns.  t^essi 

ar  eru  komin  [)a(5an  10  hefii. 

Fra    bdksala  F.  A.  Brockhaus^    sal.    i  Leipzig    214  bindi 

—  Dr.  Konrab  Maurer  i  Miinciien       ...         4  — 

—  Dr.  C.  Th.  von  Siebold 1  — 

—  Dr.  Th.  Mobius  1  Leipzig  og  GuJibr.Vigfiissyni  1  — 

—  Dr.  G.  G.  Winkler 1  —- 

—  dnefndum  gjafara 132  — 

Alls  353  bindi 
Fra  Danmork  hefur  safnib  fengib  a  t)es3u  timabili 
margar  baekur,  enda  lita  Islendingar  helzt  |)ar  til  libs,  eins 
f  J)eim  efnum  og  obruni,  sein  eblilegt  er,  ur  |)vi  ^xt  J)j6bir 
hafa  att  og  eiga  svo  niikib  saman  ab  sselda.  Bdkasafii 
konunga  hib  mikla  hefur  einu  sinni,  siban  jeg  l)ekki  til,  nfl. 
1860  sent  hingab  222  bindi,  sem  IpuT  var  til  tvennt  eba 
fleira  af  abiir,  svo  hjer  hafa  t>a  enn  rajtzt  fyrirheit  t)au,  sem 
stiptabokasafninn  voru  fyrst  gefin  i  kanselibrjefi  2.  okt.  1824 
(abr.  fyr  nefnt  brjef  hinnar  isl.  stjdrnardeildar  fra  13.  juni 
1860).  {»a  er  Fomfraebafjelagib  i  Khofn,  sem  hefur  vib  og 
vib  sent  hingab  sumar  ^xr  baekur,  sem  l)ab  hefur  gefibut; 
en  af  ]^\i  jeg  treysti  mjer  ekki  til  ab  abgreina,  hvab  sje 
gjafir  fra  J)e3su  fjelagi,  og  hvab  fra  herra  konferenzraS 
Rafni,  sem  fyrstur  kom  fotunum  undir  stiptsbdkasafnib,  og 
hefur  sent  t)vi  baekur  siban  opt  og  stdrum ,  baebi  fra  fyr 
nefndu  fjelagi,  sjalfum  sjer,  og  ef  til  vill  obrum,  bsebi  ein- 
stokum  mdnnum  og  stofnunum,  [ti  get  jeg  t)ess  hjer,  ab 
fra  honum  hafa  komib  alls  til  safnsins,  sfban  1850,  91 
bindi,  l)ar  af  er  eitt  fra  Arna  Magnussonar-nefndinni.  p6 
enn  vanti  niikib  a,    ab  safnib    eigi  allt,    sem    konferenzrab 

1)  Bffikurnar  fra  Brockhaus  era  allar  urvalsverk,  og  ekki  af  rerri 
endaHnm,  og  eins  einstakar  i  ^vi  tilliti,  eins  og  ^xr  eru  einstok  hei^- 
ursgjof  af  einum  manni. 


14 

Rafn,  Fornfrffibafelagib  og  A.  Magniissonar-nefndin  hafa  gefib 
ut  af  norraenum  bokuiii,  treysta  allir  svo  vel  Jjessum  frum- 
stofnanda  stiptsbokasafasins,  sem  allir  vita  ab  arm  [)vi  alia 
Ijrooka  og  vibgangs,  og  er  l)ar  hja  svo  mikils  niegnugur  i 
babum  na'Stnefndiiin  stofnuniim,  ab  ur  tiessum  bresti  verbi 
baett  a  f^i'num  tfma. 
Fr;i  [jessuni  stornuntini  og  Rafni  eru  komin     .     313  bindi 

—  det  statistiske  Bureau 29  — 

—  Kongen-s   Haandbibliothek 9   — 

—  J.  von  Ra?der 1  — 

—  II.  Tr.  Rfirdam 1   — 

t'annig  eru  gefin  hingab  fra  Danmork  siban  1850     353    — 

Fra  Ameriku  hefur  safnibfengib  nae.stlibin  10  ar  alls  180 
bindi.  The  Smithsonian  Institution  i  Washington  i  Norbur- 
Ameriku  hefur  orbib  drjiigust  urn  ab  senda  hingab  ba;kur 
^aban,  og  gengizt  I'yrir,  ab  onnur  visindaljelog  og  einstakir 
menn  jpar  hafa  einnig  sent  hingab  ba^kur.  Margt  af  Ipea- 
uni  bokum  eru  agaetisverk  i  sinni  tegund,  en  vegna  mals- 
ins  (^au  eru  oil  ritub  a  ensku)  ekki  almenningsrit. 

Fra  Xoregi  liefur  safnib  og  fengib  margar  gobar  bsek- 
ur,  bafbi  fra  opinberum  stofnunum  og  einstokuni  nionnum. 
Syna  Norbmenn  i  t)vi  ra;kt  sina  til  vor  lilendinga,  og  ab 
t)cir  hafa  ekki  gleynit  t)vi,  ab  \>Qir  eru  af  sama  bergi  brotn- 
ir  og  vjcr.  Fribriks-liaskoli  i  Christianiu  sendir  hingab 
arlega    flest    bobsrit  sin  (Programmata)    og  yms  rit  onnur, 

eru  [)ab  nu  orbin  siban  1852 126  bindi 

l^ar  nffist  hefur  stjornardeild  kirkju-  og  kennslu- 
nialanna  t)ar  sent  hingab  Fornbrjefasafnib 
Hiikla  (Diplomatariuin  Norvegicum),  sein  Norb- 
menn eru  ab  gefa  ut,  og  ymislegt  annab'       .    17  — 

Flyt  143   — 
1)  t>ab  er  athugandi,  ab  skrautverkib   mikla  Tim  |>rindheini9  dom- 


15 

Flutt  143  bindi 
^,Udgiveren  af  Kildeskrifter  til  Norges  Historic" 

(Riklsskjalavorbur  CIi.  C.  A.  Lange  sal.)    .     .      6  — 

Professor  R.  Keyser 4  — 

Onefndur  niabiir  (Nordisk  Universltets  Tidsskrift)      3  — 

Markus  Rask 1   — 

Alls     157  — 

Fra  HoUandi  fjekk  safniS  36  bindi  af  latinskum  rit- 
hofundum  1856;  var  t)a&  gjof  fra  prins  VUhjalmi,  sem  hjer 
var  a  ferb  ^ab  ar. 

Fra  Bretlandi  liinu  milda  hefursafnib  ab  visu  fengib 
nokkrar  bpekur,  en  \)6  xxvaxn  \}\\  fa-rri,  en  von  va;ri  a',  eptir 
svo  talsverbar  sanigongur  og  vibskipti,  sem  verib  hafa  si'b- 
an  1858  niilli  t)eirra  landa  og  Islands.  Fra  England!  og 
Skotlandi  eru  komin  til  safnsins  si'ban  1857: 
Fra  the  Philological  Society  i  London  ....     9  bindi 

—  Dr.  L.  Lindsey  {\}av  af  er  1  Flora  Islandica)    6  — 

—  R.  Chambers  Esq.  i  Edinborg   (bokmennta- 

saga  ensk) 2  — 

—  A.  J.  Symington  Esq.  i  Glasgow     ....  2   — 

—  Dr.  D.  Machinlay  i  Glasgow 1    — 

—  Mr.  Alfred  Nebel 1  — 

Alls     21  — 
Fra  Fraliklandi   hefnr  safninu  [)6   hlotnazt    enn  fserri 
bjekur,  en  fra  England!  og  Skotlandi,   og  aldrei  neraa  arib 

klrkja  —  l^ar  eru  i  yflr  30  myndablob  i  arkarbroti  —  og  ^Keysers 
Norske  Kirkehistorie  under  Katholicismen",  sem  stjurnardeild  t)essi  hafbi 
sent  1  kabsa  til  Khafuar  og  geflb  til  stiptsbakasafnsiiis,  samkvjemt 
brjefl  hiunar  I'sl.  stjornardeildar  ai.  jiili  18(50,  er  enn  hvorugt  komib 
til  bokasafnsins,  og  vansjeb,  hvort  gefendurnir  viti  nokknb  nm  ^essi 
oskil;  en  vart  mnnu  Jieir  vera  bunir  ab  fa  kvittnn  Jja,  sem  oskab  et 
eptir  1  sama  brjefl. 


1856,   sem  prins  Napoleon    var    hjer;    hann  gaf  safninu  4 

mjog  merkileg  verk 11  bindi 

og  sama  ar  sendi  herra  P.  Gainiard  safninu      .       1  — 

K\U  12  — 
t>egar  jeg  hefi  nu  vikib  a  ^xr  stofnanir  og  einstaka 
nienn,  sem  hafa  synt  stiptsbokasafninu  go?)viIja,  votta  jeg 
t)eini  ollum  opinberlega  virSingarfyllst  t)akklffiti  i  nafni  safns- 
ins  fyrir  gjafir  t^eirra,  og  ]^;ib  |)vi  fremur  sem  vera  kynni, 
mob  l)vi  allir  em  menn,  ab  stjdmendunum  hefSi  gleymzt 
ab  t)akka  fyrlr  sendlngar  JDelrra  til  safnsins,  en  ^dtt  jeg 
hafi  vib  hver  arslok  myndazt  vib  ab  senda  stjdmendunum 
skjTrilu  um  allt  astand  safnsins  a  hinu  libna  ari,  sem  hib 
framanskrifaba  er  dregib  rit  lir,  og  [>at  a  mebal  um  gef- 
enduma,  sem  sumir  hverjir  hafa  tekib  |)ab  fram,  ab  l)elr 
vildi  fa  viburkenningu  fyrir  vibtciku  bdkanna,  og  sumir,  t. 
d.  The  Smithsonian  Institution  i  Washington  dskab  ab  ein- 
hverju  leyti  endurgjalds  i  bdkum  aptur  fyrir  l)ab,  sem  hun 
sendir.  t>etta  endurgjald  mun  hun  og  hafa  fengib  einu 
sinni  eba  tvisvar. 


,,AlIs  aui  ver{)r 

8ii  er  eiuskis  bi^r; 

fit  hyggr  ^egjanda  ^orf". 
S61arljolb. 
t>ab  kynni  at  l)ykja  dt)arfi  og  ,,betF'  eitt,  eptir  ab  menn 
hafa  mi  sjeb  af  skyrslu  minni  hjer  ab  framan,  hversu  safn- 
ib  hefiir  aubgazt  af  bdkum,  ef  ^ess  \xn  farib  a  leit  vib 
landsmenn  og  abra  gdba  drengi,  sem  unna  vfsinduni,  ab 
leggja  nokkub  ab  mijrkum  vib  bdkasafnib.  En  jeg  held, 
ab  l)egar  menn  gaeta  betur  ab,  muni  ^eir  sja,  ab  t)ab  eigi 
t)d  ckki  ilia  vib,     ab  ^eir    fari  ab    gdbra    manna  dsemum, 


17 

bsebi  innlendra  og  utiendra,  sem  hafa  latib  sjer  soma  at 
hlynna  a&  t^essari  JijdbstofnuQ  vorri.  Jeg  get  ekki  sett 
J)a&  fyrir  niig,  \)6  einhver  kynni  at)  imynda  ser,  at  boka- 
safnib  vseri  fullrikt  til  at  byrgja  sig  ab  bdkum  og  oSrum 
nauSsynjum.  Ekki  heldur  fselir  t)a&  mig  hot,  ^6  sumir 
l)ingmenn  snerist  mitur  drengilega  vl&  uppastungunni  a 
alt)ingi  1857,  ab  norblenzka  prentsmibjan  miblabi  stiptbok- 
safninu  einu  expl.  af  hverri  J)eirri  bok,  sem  J)ar  vseri  prent- 
ub  (sja  t).  a.  alt)ingistib.  62.  — 70.  bis.);  t)vi  jeg  hef  J)a  tru, 
ab  l)eir  t)ingmenn,  sem  urbu  til  ab  mdtmsela  uppastungunni, 
hafi  vart  gjort  sjer  Ijdsa  grein  fyrir  fram  fyrir  ^\\,  hvab 
J)eim  ssemdi  ab  leggja  til  l)ess  mals.  Jeg  ber  Jjess  vegna 
oruggur  fram  J)a  been  f  nafni  bdkasafnsins,  en  ekki  minu, 
ab  landsmenn  leggist  nu  a  eitt  og  mibli  t)vi,  hver  eptir 
sinum  efnum  og  kringumstsebum,  baebi  fje,  islenzkum  bdk- 
um og  handritum,  J)vi  safnib  J)arfnast  alls  Jjessa  fuUkomlega. 
fdsafnib  kynni  ab  hafa  arlega  ur  t)essu  hjer  urn  bil  100 
id.  i  rentu,  sja  allir,  t)egar  helmingurinn  af  J)eira  er  arl. 
lagbur  vib  hiifubstdlinn,  sem  aldrei  ma  skeika,  ab  hinir  50 
rd.  hrokkva  naesta  litib  fyrir  bdkbandi,  ^6  minna  l^yrhi  at 
binda,  en  nu  t)arf  eptir  svo  langan  tima,  sem  litib  hefur 
verib  bundib  af  prentubum  bdkum,  auk  [less  sem  bandib 
a  handritunum  er  allt  dborgab  enn.  Safnib  i)arfnast  og  pen- 
inga  til  ymislegs  fleira,  t.  d.  til  skapagjorba,  t)ar  sem  margar 
bsekur  verba  nu  ab  standa  i  hldbum  dnppsettar  fyrir 
hylluleysi,  og  til  ab  semja  nakva'mt  registur  yfir  handritin, 
svo  menu  geti  vitab,  hvab  i  l)eim  er  fdlgib,  sem  engum  er 
unnt  ab  vita  eba  muna  til  hlitar,  \)6  hann  hafi  flett  J)eim, 
l)vi  sibur  ab  abrir  geti  haft  not  af  t)vi.  p6  ekki  v£eri  til 
annars  en  t>essa,  vantar  safnib  mikib  a  ab  geta  byrgt 
J)arfir  sinar. 

i  annari  grein  eru  l^a  islenzku  boekurnar  og  handritin. 


18 

^6  safnlnu  bretist  arl.  talsvert  af  bokum,  seni  ab  framaa 
er  synt,  eru  \)ieT  ruilega  engar  islenzkar,  nenia  [joir  sem 
\)\i  bretast  fra  prentsniitju  landsins  og  bokmenntafelaginu, 
eu  eldri  ba-kurnar  fsl.  eignast  t>'i<^  faar  sem  engar,  og  ^6 
liefur  herra  Jon  Sigurboson  synt  i  ]^\i  sem  obru  velvild 
sina  til  safns  vers,  at)  hann  hefiir  i  Skirni  1858,  XIX. 
bh.,  bent  Islendingum  til  {jess,  hversu  niikib  tjdn  bokmennt- 
um  Yoruni  sje  ab  [)vi,  a&  hvorki  sje  til  nein^tabar  hjer  a 
landi  nje  hja  bokamenntafjelagsdeildinni  i  Hofn  safri  Jjeirra 
boka,  sem  prentabar  liafa  verib  a  islenzku,  og  ab  bezt 
mundi  fallib,  ab  islenzkar  bsekur  vseri  gefnar  til  stiptsboka- 
safnsins  hjer.  ^etta  er  mala  sannast;  t)vi  eins  og  t)ab  setti 
bezt  vib,  ab  safnib  tetti  allar  islenzkar  ba;kiir,  cins  mundi 
J)ab  taka  sliknm  gjiifum  baebi  feginsanilega  og  fakksam- 
lega.  Tvennt  er  t)ab,  eins  og  Jon  hefur  tekib  fram,  sem 
varast  Jjarf,  ab  \):il  laeli  engan  fra  ab  senda  safninu  t)a 
eba  t)a  bdk,  ab  liiln  kynni  ab  vera  t>ar  til  abur,  og  eins 
hitt,  ab  2  eba  fleiri  utgafur  af  somu  bok  eru  ekki  sama 
bokin,  heldur  sin  hvor,  og  hvort  um  sig  ny  bok.  Eins 
vjeri  J)ab  aeskilegt,  ab  J)eir,  sera  gsefi  lit  islenzkar  brekur, 
bsebi  erleudis  og  a  Akureyri,  vildu  senda  safninu  1  expl.  af 
hverri. 

Til  handritanna  nirelist  jeg,  af  ^\i  nijer  virbist  syo 
margur  oskapaarfurinn  hafa  af  l)eim  orbib  bsebi  ab  fornu 
og  nyu.  AUir  vita,  ab  mi  er  svo  komib  fyrir  Idngu,  ab 
varla  sjest  hjer  eptir  eitt  k.ilfskinnsblab  fornritab,  \)\i  sil- 
ur  heil  bok;  svo  gjor^dpab  er  lijer  af  ollu  sliku.  En  ekki 
er  J)ab  alveg  minnkunarlaust  fyrir  t)ab  land,  sem  a  mibcild- 
unum  var  einna  aubugast  land  af  t)eim  fornmenjum,  ab  mi 
skuli  l^ab  ekki  geta  synt  a  abalbdkasafui  landsins  eina 
tjetu  af  [less  konar  ferbamonnum  \)e\m,  sem  koma  liingab 
ijiorg  hundrub    nu'lur  vegar,    til  ab    kynna   sjer    landsliietti 


19 

vora,  svo  at  ]^dr  verba  ab  hverfa  lijeban  svo  bunir  og  leita 
islenzkra  fornrlta  i  iitlondum.  Svona  er  nii  komib  fyrir 
skinnbokununi,  og  fyrir  pappi'rshandritunum  er  litib  betur 
komib;  t)6  olikt  fleira  sje  ena  til  af  t)eim  i  landiau,  er  J)6 
margt  af  |ieim  farib  leibina  sina,  en  l)au,  sem  eptir  eru, 
eiga  3  dlfka  husba?ndur,  suniir  liggja  nefnil.  a  liandritum 
sinum,  sem  orniar  a  gulli,  og  vilja  ekki  farga  ^eim  a  neinn 
hatt,  hvorki  ab  scilu  nje  gjof,  hvorki  Ija  [)au  obrum,  nje 
leyfa  ab  skoba.  J^etta  kaiin  nil  gott  ab  vera,  og  likindi  ab 
J)au  handrit  hrekist  ekki,  meban  eigendurnir  lifa,  \)6  eng- 
inn  viti,  hvab  vel  t)au  sje  hirt  fyrir  J)ab.  En  nu  er  eptir 
ab  vita,  hvab  verbur  uni  {lau,  [)egar  eigendurnir  falla  fra, 
ef  JDeir  hafa  ekki  r;ibstafab  JDeim  abur,  l)angab  sem  t)eim 
er  dhult.  Hvaba  vissa  er  t)a  fyrir,  ab  erfingjarnir  solundi 
{)eim  ekki,  eba  ab  J)au  verbi  ekki  seld  a  uppbobst)ingi  og 
tvistrist  svo  vibsvegar?  eins  og  forlogin  hafa  orbib  fyrir  svo 
morgum  sli'kum  sofnum.  pa.  eru  abrir,  {)essum  mjog  dlikir, 
sem  vilja  heldur  lata  handrita  druslur  si'nar  hrekjast  og 
handvolkast  i  lanum,  l^angab  til  t)8er  verba  olesandi,  slitna 
upp  og  tynast  nieb  ollu,  en  ab  hirba  urn  ab  konia  t)eim  a 
opinbert  bokasafn,  [)ar  sem  J)eim  yrbi  haldib  til  haga,  gef- 
endunum  sjalfum  til  soma,  en  obrum  til  gagns  eba  ansegju. 
t>a  eru  og  hinir  [jribju,  en  t)ab  eru  Bkynsemdarmennirnir, 
sem  halda  sofnum  si'num  saman  meb  hyggni  og  hirbusemi, 
an  tess  baebi  ab  nieina  obrum  ab  hafa  gott  af  [jeim,  og 
eins  an  i)ess  ab  la'ta  handrit  sfn  flfekjast  og  eybast  a  t)ann 
hatt,  en  rabstafa  fieim  ab  lokununi  ^angab,  sem  jjeir  sja 
t)cim  dhultast.  Morgum  hefnr  ab  visu  orbib  ^iib  torskilib, 
ab  tietta  va;ri  hyggilegasta  abferbin,  en  {)6  synist  sem  t>eir 
fjolgi  smatt  og  snuitt,  sera  lata  sjer  skiljast  t^'*^-  tegar 
talab  er  uni  oliulta  stabi  ab  koma  sofnum  sinum  a  fyrir 
OSS  Idlendinga,  synast  ekki  nema  2  til,  annar  er  stiptsboka-. 


20 

safnib  1  ReylvjjiYik,  en  hinn  er  hja  bdkamenntafjelnginn; 
^vi  ab  biibuni  JDessum  stofnunum  er  Oi53  skyldast  ab  hlynna, 
^aer  eru  {"ijubstofnanir  vorar  og  landr^ins  eign.  Meb  stipts- 
bokasal'ninu  nuclir  {)ab,  ab  jiar  er  allmikib  safn  fyrir  af 
handrituin,  mest  fra  ^eini  Hannesi  og  Steingrimi  biskup- 
um,  en  sem  ^6  hcfur  smatt  og  smatt  aukizt  seinna  fyrir 
gobvild  einstakra  manna,  sem  ab  framan  er  a  vikib.  Ann- 
ab  er  t)ab,  ab  safn  ^etta  deyr  ekki,  eins  og  hver  urn  sig 
af  OSS,  t)egar  minnst  varir,  t)vi  J)ab  varir  og  lifir,  meban 
landib  byggist,  og  hefur  sjalfsagt  avallt  opinbera  stjornend- 
ur  og  umsjonarnienn,  og  \>\i  er  fullkomin  vissa  fyrir  t)vi, 
ab  t)Eer  ba;knr  og  handrit.  sem  {)angab  komast,  geymast  {)ar 
betur,  en  nokknrjtaJar  annarstabar,  og  er  hetur  borgib  en 
nokkurs  privat  manns  eigin  bokuni,  nieb  {)vi  bokasafnib  er 
svo  dhult  fyrir  eldsvoba,  sem  hjer  er  aubib.  En  bitt  er 
vonandi,  ab  stjdrnin  sjai  svo  fyrir,  ab  fjessi  fjarsjobiir  verbi 
varbveittnr  fyrir  skemmdum  og  nyju  harbhnjaski,  ^6  t)akib  a 
ddmkirkjunni  verbi  endurbjett,  sem  hingab  til  hefur  reynzt 
dtrygt  fyrir  leka  sakir.  Af  lp\i  jeg  vsenti,  ab  landar  minir 
sjai  af  [)es3u,  ab  J)eir  bera  bakur  sinar  og  handrit,  sem 
J)eir  kynni  ab  gefa  stiptsbdkasafninu,  hvorki  a  bal  nje  i 
sjd,  heldur  ab  Jjeim  muni  verba  haldib  til  haga  ba;bi  i  l)akk- 
Isetisskyni  vib  gefendurna  og  obrnm  til  nota,  itreka  jeg  t)a 
enn  bin  fyrri  tilniaeli  mi'n  til  Islendinga,  ab  ^eir  unni  t)essu 
bokasafni  alls  landsins  allra  fjeirra  fsl.  boka  og  handrita, 
sem  t)eir  vilja  an  vera,  og  dska  ab  varbveitist  eptir  sinn 
dag. 

Ab  lyktum  skal  jeg  t)a  leyfa  mjer  ab  benda  a  fa'- 
ein  atribi  vibvfkjandi  stjdrn  bdkasafnsins,  sem  jeg  verb 
ab  setla  ab  t)urfi  lagfseringar  vib.  „fslendingur''  hefur  ab 
vi'su  minnzt  k  stiptsbokasafnib  i  nr.  16,  2.  ars,  og  fd 
hann    beri    mjer    vel    soguna,   j.J    jeg  ma    segja    botur  en 


21 

jeg  a  skilib,  {)ykir  ntjcr  hann  hafa  farib  Iieldur  fljdtt  yfir 
og  ekki  stungii)  [)ar  a  kylinu,  sem  kveisan  var  undir.  Hon- 
um  t)ykja  stjdrnendur  safnsins  vera  farnir  ab  tyna  tolunni, 
t)ar  sem  ekki  sje  orbnir  eptir  nema  2  af  4,  sem  venja 
hefur  verib  ab  vteri.  En  hvab  ajtli  Islendingur  segi  nu,  fieg- 
ar  annar  t)eirra,  sem  hann  taldi  ^a,  er  farinn  Ifka,  t)6  t)a& 
sje  ekki  nema  um  stund?  t>ab  getur  verib,  ab  Ipsit  {)sekti 
vibfeldnara  eptir  venjunni,  ab  stjdrnendurnir  \ceri  fjdrir  en 
f«rri,  en  aldrei  hef  jeg  saknab  t)es3  —  og  „sa  veit  ftd 
bezt,  Iivar  skdrinn  kreppir,  sem  ber  hann'^^,  —  ab  nefnd 
J)e3si  vffiri  vanskipub,  ^d  hcifbatalan  i  henni  hafi  fakkab; 
t)vi  siban  justizrab  sal.  Thorsteinsen  fjell  fra,  liefur  mjer 
fundizt  stjurnendurnir  gjdra  jafnmikib  i  stjdrn  sal'nsins, 
Iivort  i)eir  hafa  verib  fleiri  eba  farri,  J)vi  einmitt  siban 
hef  jeg  fundib  til  [less,  hvab  litib  hefur  verib  gjort,  og 
t)ab  hefur  komib  mjer  a  JDa  tru,  ab  t)ab  vseri  ekki  hofba- 
talan  ein,  sem  gerbi  mikib,  heldur  gdbur  vilji  og  um- 
hyggjusemi  fyrlr  malinu.  t>egar  betur  er  mi  gab  ab,  veit 
jeg  ekki,  i)vab  J)ab  a  ab  l)yba,  ab  hafa  4  forstobumenn 
safnsins,  allrasfzt  ef  t)ab  er  satt,  sem  mxlt  er,  ab  a  t)essari 
forstobu  eba  stjdrnarnefnd  sje  ofur  dfullkomib  skipulag,  ab 
{)vx  leyti  sera  t)ar  sje  ekki,  eins  og  i  hverju  obru  reglu- 
bundnu  fjelagi  eba  nefnd,  einn  forseti,  einn  skrifari  og 
einn  gjaldkeri,  heldur  sje  einn  mabur  i  stjdrninni  allt  fietta 
i  einum  bogli.  Vseri  nu  l)e3si  sogusogn  sonn,  l)a  yrbi  t)ab 
liklega  fyrsta  naubsynjaverkib,  nsest  t)vi  ab  ba;ta  i  nefnd- 
ina  SVG  ab  i  henni  va;ri  t)d  altjend  3  menn,  ab  {)eHsir  stjdrn- 
endur eba  nefndarmenn  skipti  meb  sjer  storfum,  svo  ab  J)au 
yrbi  gjdnamlega  abgreind  milli  t)essara  t)riggja  manna.  Ea 
vib  4.  manninn  sje  jeg  ekki  hvab  nefndin  a  ab  gjora,  6f 
J)vi  honum  eru  ekki  falin  bdkavarbarstorfin,  eins  og  var,  a 
meban  stiptamtmabur  og  biskup  voru  i  stjdrn  bdkasafnsins. 


22 

Til  t)rlggja  manna  stjornarinnar  nieb  deildnra  storfum  virfe- 
ist  Ilka  islenzka  stjornardeildin  benda  i  fyr  nefndii  brjefi  sinu 
fra  13.  jiini  18G0,  [lar  seni  huu  segir  met  beruni  orSum: 
^Stjdrn  stii)tsbokasafnsin3  er,  undir  yfirumsjun  stiptsyfir- 
valdanna,  falin  a  hendur  pi^em  monnum,  er  biia  i  Reykja- 
vik; er  einn  t)elrra  fjehirbir  og  semur  a  ari  hverju  reikn- 
fng  um  tekjur  og  gjold  bokasafnsina^^  t>a?)  er  j)vi  bin 
fyrsta  tillaga  min,  ab  nefndinni  verfci  hrundib  i  {)ab  lag, 
ab  bun  skipti  nieb  sjer  verkurn  a  fyrsagban  hatt,  ef  ab 
annars  stiptiyfirvoldin  og  nefndin  sjalf  alitur  sig  omissandi 
me&algangara  milli  stiptsyfirvaldanna  og  bdkavarbarins. 

Hit)  annaS  atribi,  sem  ^arfnast  brabrar  liigunar,  er 
t)a(!),  at)  stjdrn  bdkasafnsins  auglysi  arlega  ekki  eimingis 
reikninga  {^ess,  heldur  og  agrip  af  skyrslu  {)eirri,  sem  bdka- 
vorbur  sendir  stjdrnendiinum,  svo  allir  sjai,  hvab  margir 
lantakendur  sje,  bvab  mcirg  bindi  Ijeb  ut,  og  ab  minnsta 
jkosti  hvab  miirg  bindi  bafi  baetzt  vib  arl.,  keypt  og  geiin 
og  af  hverjum,  cf  t>''tb  ^<skii  of  kostnabarsanit  ab  prenta 
bokatitlana  alia.  Ef  slik  skyrala  vjcri  prentiib,  mretti  senda 
haua  velgjdrbamonnum  safnsins  og  stofnunum  t»eim,  sem 
syna  safninu  soma,  og  mundi  slikt  verba  tekib  feginsbendi, 
t)ar  sem  gefendurnir  ga!ti  um  leib  sjeb  af  skyrslunni  allt 
hvab  safninu  libi,  miklu  betur  en  af  eintdmri  viburkenn- 
ingu  fyrir  hinum  t)egnu  bokum  eba  |)akkhctisavarpi  fyrir 
l)a;r,  sem  safninu  ribur  J)6  alhnikib  a,  ab  aldrei  gleymist 
ab  senda  gefendnni. 

t>a  er  bib  [)riija,  sem  stjdrn  safnsins  J^arf  ab  vinda 
braban  bug  ab,  ef  bdkasafnib  vill  lata  sjer  annt  um  ab  na 
tilgangi  sinum  og  vinna  hylli  landsmanna,  en  undir  ^\i 
synist  reyndar  allt  komib,  ef  t)ab  a  ab  na  nokkrum  vib- 
gangi,  eba  verba  nokkurn  tima  annab,  en  fab  sem  J)ab 
hefur    verib    nu    um    hrib,     leigubdkasafn    eimingis     fyrir 


23 

Reykjavik,  pab  er  sunisje  5.  og  seinni  hliiti  6.  greinar  i 
utlansreglunum,  sem  t)arf  at)  breytaj  J)vi  eins  og  lijer  afe 
framan  er  a\ikib,  eni  li'til  Ifkindi  til  l)ess,  ab  nokkrum 
manni  lengraiburtu,  t.  d.  austur  i  Mulasyshim,  fyrir  norb- 
an  land,  eda  vestur  a  Vestfjorbum,  geti  dottib  i  hiig  ab 
bibja  uin  bdk  af  safninu,  fiegar  hann  ina  alls  ekki,  til  livers 
sem  hann  vill  nota  bdkina,  Iialda  liennl  lengur  en  8  vikur, 
eptir  5.  gr.,  en  J)a  ab  eins  lengur  en  4  vikur,  ab  enginn 
hafi  bebib  um  hana  a  t>eim  tima.  Hitt  atribib  i  6.  gr.,  ab 
bokavorbur  megi  ab  eins  Ija  skeninitiba^kur  Reykjavikur- 
buum,  en  engum  utanbscjarmonnum,  finnst  mjer  sebi  djafn- 
abargjarnt.  Allir  vita  lika,  hvab  einkarjettindi  eru  vel 
J)okkiib  a  l)e3sum  timum,  og  aubrabib,  ab  safnib  muni  ekki 
verba  vinsalla  ut  um  landib  meb  [ivf,  ab  ]3ab  Ijai  Reykvik- 
ingum  einum  l)essar  bzekur,  sem  ekki  verbur  sjeb  ab  t)eir 
hafi  fyliri  rjett  til,  en  hver  annar  landsmanna,  ur  jpvi  hjer 
er  ekki  ab  rseba  um  bdkasafn  fyrir  Reykjavik  eina,  heldur 
allt  land.  Hjer  virbist  t)a  vera  um  [)ab  ab  gjura  ab  I'iera 
utlansreglurnar  i  [)essu  tilliti  aptur  sem  nsest  utlansreglun- 
um fyrstu  fra  7.  mai  1827,  sem  bygbar  eru  a  miklu  frjals- 
lyndara  grundvelli,  og  hafa  sjer  i  lagi  grundvallanikvorb- 
unina  nr.  2  fra  5.  agiist  1826  fyrir  mark  og  mib ;  en  J)ar 
segir  svo:  „Bdkalanib  a  ab  verba  a  Jiann  frjalsasta  og  al- 
menningi  nytsamasta  hatt,  og  ollum  a  Islandi  heimilt'^,  o. 
s.  frv.  Ef  ab  t)essu  vseri  framfarib,  sem  hjer  er  fyrirmaelt, 
er  {)ab  varla  yggjandi,  ab  safnib  ynni  hylli  landsmanna  og 
naebi  betur  tilgangi  sfnum,  gagnabist  [lorfum  {)eirra  og  gerbi 
t)a,  t'Pgar  [leir  sa;i,  ab  l)eir  gsetu  haft  not  af  safninu,  fus- 
ari  til  libveizlu  vib  t)ab  aptur,  sem  t)ab  J)arfnast  svo  mjog 
og  i  svo  morgu. 


24 


Lifib  heilir,    landar,    og  yhlib  ekki   ver,    en  jeg   hefi 
meint. 


